


| 


COFFADWRHAE'FH | 


JOHN DAUVIS, 
BLAENOR Y GYMDEITHAS YN BETHESDA, 


GWAITH KENDALL, 
Cyffiniau Mynwy a Brycheiniog. 
Gan EVAN EVANS, NANTWGLO. 


4 Y cyfiawn aragora ar eì gymydog.” «--S0L0M0N. , 
$ a Pn 





DyM4A ddydd o 2lar eto, 
Wedi'n dal a'n gwneyd yn brudd, 
Dyma dristwch trwm ac ochain, 
Plant wylofain yma sydd; o 
Brenhin dychryniadau'n cludo snw. H 
Ffyddlon weision, enwog rai, yd ' 
O fy awen deffro i ddirnad, . 4 
Traetha farwnad yn ddilai. po 


ÍoAN DAFYDD, tadmaeth ffyddlon, 
O'i wasgfeuon aeth yn mhell 
Uwch yr haul a'r holl blanedau, 
I drigfanau llawer gwell. 
Gadawodd ninau'n llesg ac egwan, 
Nol i ruddfan ar y dôn, 
I ryfela â gelynion 
Cyfrwys creulon oll o'r bron. 


Bu yn ffyddlon yn ei dymhor 
Gyda'r achos trwy bob hîn, 
Elai'n mlaen er gwynt a llanw, 
Daliai'n hoyw dywydd blin; 
Roedd ei galon yn agored, 
Myn'd a'i law i'w logell wnai, 
Tynai'r cwbl oddiyno allan, 
Dros yr achos oll yr OS a 
Rhoddi'n gyson 'rpedd heb rwgnach, : 
Rhoddi'n mlaenafar bob pryd... 


wn So bn, 1 
Fe bn "Y a” ibd 


as 








FN ' y A 
Fi 





2 


Yna y cymhellai ereill 
Roddi'n gyfan ac unfryd. 
Yn ei destament diweddaf 
Rhodd yn ddiddig ac yn hâel, 
Dros yr achos mawr yn gryno 
Oll oedd ganddo ef i'w gael. 
Teithio wnaeth i'r Associations, 
Cyrddau misol ynddynt bai ; | 
Pan nas gallai fyn'd ei hunan, 
: Digolledai'r neb a ai. 
Cyson, ffyddlon, enwog gartref, 
Gyda'r achos yn mhob rhan, 
Tynai i lawr y cryf rhyfygus, 
Codai'r ofnus llesg i'r lan. 
Mewn sSociel 'roedd yn gynes, 
Rho'i gynghorion cyson iawn” 
Mewn cyfeillach roedd yn'siriol, 
Adeiladol oedd erddawn$ 
Ni wnai ddim yn groêsi'w frodyr, 
Plygu wnaii'w meddwl hwy, Em 
Gwell oedd ganddo fod yn 'ystwyth, 5. 
“ . Rhagi'rgwanafdeimloelwy'. 


: Yn dra thirion lawer pryd; 
Pawbor'rteuluyneilety 
Wnai gynghori-olf yh nghyd; 
Gyda'i orchwyl 'roedd yn onest, 
Cafodd barch gan fêistr â gwas, 
A'i gym'dogion sy'n rhoi'n gyson. 
Glod yn eofaiddo i ma's, ^7 
Pan yn tynu tuâ'r terfyn 
Roedd yn gwynu'n aeddfed iawn, 
Addas oedd i 'sgubor Iesu, O DON 
I d'wysenu yno'n llawn. 
Wedimorio dros ytonau 
Cafodd gartref gyda Duw, 
Aeth yn llawen trwy'r Iorddonen, 
Gyda'i berchen mâe yn byw. 
Roedd ei babell yn adfeilio ^^. 
Flwyddyn cyn ei myn'd i lawr; 





3 


Eto ni bu ond pymthegnos 
Yn dyoddef eystudd mawr; 

Yn y dyddiau trallod hyny 
Roedd ei eiriau fel y gwin, 

Aberth Crist a'i gwnaeth yn ddedwydd, 
Ca'dd lawenydd dwyfol rin. 


Fe ddywedodd, “Mae'r briodas ,_. 
Rhyngwyf fi a'm Prynwr llawn, 
Er ys deg-ar-hugain mlynedd 
Heddyw'n dal yn gadarn iawn ; 
Yn y cariad priodasol 
Mae fy mywyd fry yn nghudd, 
Yn eì afael byddaf ddiogel, 
Tawel yn y tanllyd ddydd." 
Pan ofynodd un o'r brodyr 
A oedd crefydd 'nawr o werth, 
Wedi 'i harddel trwy y tywydd, 
Dringo'r creigydd llithrig serth ; 
“Ydyw,” meddai, “mae yn drysor, 
Mae ei gwerth yn fwy na'r byd, 
'Traethwch hyn wrth hên ac ieuane, 
Yn ei gafael 'rwyf yn glyd.” 
Pan ddaeth gwr o fonedd enwog 
At ei wely un prydnhawn, 
Gan ymofyn a oedd brodyr 
Drosto'n gweddïo'n ddiwyd iawn. 
“Ydynt,” meddai, “mae'r cyfeillion, 
Rhai o agos ac o bell ; 
Ond mae genyf Gyfaill arall, 
Fry yn eiriol lawer gwell.” 
Fe ddywedai'r geiriau uchod 
Gyda'r syndod mwya” ini, 
Nes oedd dagrau'r gwr bonheddig 


Dros ei ruddiau oll yn lli. 
Rhodd yn gynghor cyn ymadael, 

I'r gymdeithas fod yn un, 
Wedi 'i rhwymo yn nghwlwm cariad, 

Hyd ddyfodiad Crist.ei hun. 


'Roedd yn Kendall gydw'r cyntaf, 
Yn llafuriodros ei. Dduw, 












A 


Daliodd yno'n golofn effro: 
Tra bu'n teithio tir y byw, > 
Bu yn flaenor amryw flwyddau, 
Do gryn bymtheg mi a'igwn, 
Megis tadmaeth trwy bob tywydd, 
Bu a'i ysgwydd dan y. pwn: 
Llai na miscyn pen ei yrfa, 
I Laneirwg aeth yn hy, 
Dros y lle i'r mwyn gwrdd misol, 
Yno'n siriol gyda'r llu; 
Fe ddywedodd yn dra rhyfedd 
Cyn ei gychwyn idd ei daith, 
“ Diau yw mai hwn yw'r olaf 
I mi ar y ddaear faith.” 
Roedd yn gwasgu ar ei feddwl 
Fisoedd cyn ei fyn'd o'r byd, 
Am gael trefn ar amgylchiadau 
Achos Iesu olli gyd, 
Gwel'd y capel newydd prydferth 
Wedi orphen oll o'r bron, 
A neillduo mwyn flaenoriaid 
I fugeilio'r praidd yn llon. '& 
Gan ddywe'yd, ““Rwy 'mron a'ch gadael, 
Chwant sydd arnaf wel'd y gwaith . 
Mewn llawn drefn i fyn'd yn hwylus, 
Wedi'r elwyf fi i'm taith.” 
Caniataw'd ei ddymuniadau, , 
Gwelodd cyn ei fyn'd ìi bant 
Orphen gwaith y capel newydd, 
Â blaenoriaid ar y plant. 
Ar nos Lun ar ol y Sulgwyn 
Daeth yr angeu i Waengôch, 
Bump-ar-hugain o funudau 
Llawn cyn un-ar-ddeg o'r gloch, 
Aeth ag Ioan anwyl ymaith, 
Cwympodd lawr y ffyddlon was, 
Er holl ddagrau a gruddfanau 
Plant y tônau ar y ma's. 
Deunaw cant a'naw-ar-hugain 
Oedd y flwyddyn ryfedd hon, 





5: 


Deugain mlwydd a dwy-ar-bymtheg. 
Bu yn teithïo ar y dôn. 

Idd ei osod yn y beddrod 
Daeth yn.nghyd luosog lu, 

O bob enw o Grist'nogion 
A chym'dogion eo'n hy'. 

Bowen yntau a bregethai, 

“ Mi ymdrechais yn fy nydd 
Ymdrech deg: daeth pen fy ngyrfa, 
Mia gedwais lwybrau'r ffydd : 

O hynallan rhoedi'w chadw __ 
Goron bur cyfiawnder nef, 
I myfi a phawb sy'n caru 
Gwel'd ei ymddangosiad Ef.” 
Ioan Dafydd, ti ddiengaist, 
Er gelynion fawr a mân, 
Cefaist goncwest wirioneddol, 
Rwyt yn seinio bythol gân; 

Est trwy'raer a'r eangderau, 
Trwy drigfanau'r 'ffernol haid, 
Rho'w'd cerbydau Duw yn lluoedd. 
Gan y nefoedd ody blaid, a“ 

A gâf ofyniti'rwan. 
'odd yr aethost trwy y llif? 
Â oedd ymgyrch gan elynion 
Cyfrwys, creulon, a dirif? 
A oedd llewod uffern obry 
'N ysgyrnygu dannedd du * 
Pa sawl lleng oedd o angylion 
Oll yn gyson o dy du? 
Yn mha ddull bu'r Archoffeiriad 
Yn dy ddal di uwch y dôn? 
A oedd seintiau a seraphiaid 
Yndygyfarch yna'n llon? - 
, Wytti'n 'nabod Patriarchiaid 
_ _ Oll aeth adref o dy fla'n ? 
Abra'm, Isaac hen a. Jacob, 
Job, a'r llanciau fu'n ytân ? 
Pafath iaith sydd ganangylion? 
_, Aidweyd geiriau ymaenthwy? 









a 


| A ynt hwy yn chwareu tanau 
'Am rinweddau marwol glwy”? 
Pa fath delyn aur sydd genyt? 
Pa sawl tant sydd ynddi'n wir? 
Yn.mha iaith y mae dy anthem 
Heddyw yn y nefol dir? 
Wyt ti'n gweled Iesu grasol 
Yna'n eiriol gyda Duw? 
A yw'r tafod pridd sydd ganddo 
Yn dweyd geiriau, gwrando, clyw " 
Wyt ti'n gwel'd disgleirdeb Duwdod 
Yn disgleirio yn y dyn ? 
A yw'rachosar y ddaear 


Wrth dy feddwl di yn nglyn? 


'. Paid a gofyn fath,ofynion, 
Nid yw weddaidd i ti, clyw, 
Bydd yn foddlon i'r ewyllys 
Fod yn hysbys gyda Duw ; 
Pan y delot dros'y tônau, 
Ti gai weled yn y gan; 
| Gydw'r achos ar y ddaear 
Yn bresennol mae dy ran. 
Kendall dreigle, tywall ddagrau, 
Collaist un o berlau'r nef, 
Gwisger calar-wisgoedd duon, 
Clywer cwynion uchel lef; 
Mae yr eglwys yn amddifad 


O &lwriad cloniog hy', 


“. Wnaeth heb g'wilydd arddel crefydd 


Yn ngwydd Pabydd pan y bu. 
Gweddïau'r eolwys yn Bethesda 

Fo am ytaera tua'r nef, | 
Roddi i'r blaenoriaid ieuainc - 


Ddau-parth llawn o'i ysbryd ef. 


Boed eu hysgwydd dan yr achos, 
Teithio wnelont tua'r.nen, 

Boed bendithion: hedd y nefoedd 
Yn oes oesoedd areu pen. 


DIWEDD 








w. ROWLANDS, ARGRAFFY DD, PONTYPOOL. 





â - 
cy gn 


Gy 





Fn did 


CN 


